






* U Y f me Y 


bn 


y ŷ Ê 
4 Ui 





Fi y 


MARWNAD, 
&offaoríartb, 
Y MU ISAAC PRIOE, | 


YR HWN 










A fu'n pregethu'r Efengyl 55 Mlynedd, ac a fu yn Weinidog 
yn Llanwrtyd a Llanhafan, 49 o fly nyddau; ac yn yv 


A hynny yn eynorthegol, yng. NehrfeypWai Ŵ” 
. Mlynedd, 





bw Y ae yn 


Â ORPHENDDD BI YRFA LAFURUS, 25: 9 GnweYPROR, 18085. 


AR Y 





yng Dn 





MO nr dydd om eì a Yr js 
Cyfaill t; UgAr0g, DWAD] el waith, “ 






. FR 
ON 






—— 
Gan. Daniel gn Crysybari' 






byu gn ^ 


> 
2 bb GL O 











Marwnad, tc. 


I. 
RGLWYDD mawr rho ddawn i ganu, 
I un fy'n meddwl dechreu heddy”, 
A ían&eiddia fy ferchiadau, 
Hyn yw fy eirchion 'nawr wrth ddechreu; 
Diígwyl y buais rai wythnoíau, 
Wel'd mewn print ac ar bapurau, 
Fywyd hardd, gan ryw fardd, 
Un fu yngardd Iefu; 
Ond er hyn 'does argoel i mi, 
Nes wy'n awr yn mawr ryfeddu. 
e. ll. 
Meiftr Pn1ce, weinidog ffyddlon, 
Sy wedi myn'd i wiígo'r goron, 
Fe fu yma yn llwyddiannus, 
Amfer maith ymhlith yr eglwys; 
Ond dyma'r newydd, fe'n gadawodd, 
Ac aeth at yr hwn a'i galwodd, 
I blith y llu fy'n hwylus fry, 
Heb ofid na gwafgfa, 
O fewn i'r dawel hardd breíwylfa, 
Yn íeinio yn hwylus Flaleluia, 
PI, 
Fe deimlodd rym effeithio! alwad, 
'Yn y bore gan ei Geidwad, 
Ac fe'i dygwyd ef i'r winllan, 
_ Yn ddwy ar bymtheg llawn o oedran ; 
Hynod oedd ei droedigaeth, 
Medd pawb oddi amgylch ei gym'dogaeth, 
Fe glywodd e', yn ddible, 
Lais o'r ne'n dywedyd, 
“ 'Tydi wyt blentyn yr addewid, 
Ac mi a'th wnaf yn ffrwythlon hefyd,” 








1V> 





| 
| 
| 








—————N—N——— .  > 








8 


IV. 

Yn bymtheng mlwydd a phedair hefyd, 

Fe bregethai Grift yn hyfryd, 

Ar ben y 'ítolau, ac mewn pulpidau, 

Criít oedd íwm ei holl bregethau; 

Cyhoeddai'n hy o flaen y werin, 

Fod Criít yn Graig mewn 'ítormydd gerwin, 
Cymhellai fe, bawb heb ble, 
Mewn gwlad a thre i ddyfod, 

I'r diogelwch cyn y gafod, 

A llwyr ffarwelo â phob eulunod, 


Yn y bore fe fu'n ddiwyd, 
I draethu geiriau mawr y bywyd, 
Ac eilwaith ar ganol ddydd gwreíog, 
Fe flodeuodd yn odidog; 
'Roedd yn aml iawn ei ffrwythau, 
Yn arogli'n ber lle byddai; 
Aeddfwyn iawn, foreu a nawn, 
Yr oedd e'n llawn tangnefedd, 
Fe wnaeth i gannoedd fawr ymgeledd, 
Bod yn dirion oedd ei duedd, 
VI. 
Nid oedd ef byth yn caru ymryfon, 
Na chwaith ymddadleu â neb rhyw ddynion, 
Cariad oedd ei wir ddymuniad, U 
I lenwi'r byd dan haula lleuad; - 
Zel bartiol byth ni charai, i 
Ei gwel'd yn ennyn mewn neb enwau, 
Derchafu'r O'n, fyddai dôn, 
Ei boen fyddai ymryfon, 
Cawn ganu ffarwel wag ddadleuon, 
Pen gronyn bach ar fynydd Sion, 
Aml byddai yn pregethu, 
Ymhlith Methodiítiaid Cymry, 
A 












4 


Gyd â'r Baptiít yr oedd e'r un modd, 

Yn dyrchafu Brenin nefoedd ; 

Fe bregethai'r gwir yn gywir, 

Mewn mawr zel a chyflawn fyrwyr, 
Mewn tre a gwlad heb naccad, 
Ac fe fu'n dad 1 gannoedd, 

Fe aeth ugeiniau o'i flaen i'r nefoedd, 

Rai ar ei ol ymhell ddechreuodd, 

ALDI 
Ef ei hunan aeth o'r rhyfel, 


" Uwch y llawr mae'n awr yn dawel, 


Ac am hyn mae llu'n galaru, 
Yn eglwyli tlodion Cymry; 
?R oedd ei athrawiaethau melas, 
Fel yr olew i'r rhai clwyfus, 
Fe ddodai ma's gyd â blas, 
Yr addas gymmwylíderau, 
Sydd yn Iefu yr hwn a'n prynai, 
I wella'n holl afiachus glwyfau, 
IX. 
Fe fagodd amryw weinidogion, 
Yn ei eglwyÍî yn dra ffyddlon, 
Mae rhai yn y De a rhaî yn y Gogledd, 
A'r rhei'ny oll yn llwyddo'n rhyfedd, 
A DAFYDD W1LLIAMs, yntau alwyd, 
Ac yn Llanwrtyd fe'i hordeiniwyd, 
Fe'i rhoddwyd e', gan Frenin ne, 
Mae cyflawn le i gredu, 
Mawr a rhyfedd mae'n cynnyddu, , 
Waith iddo dderbyn-Yfpryd Iefu, 


. 


- Fe ddywedai Pnr1CE cyn marw, 


Fod Crift yn rhan ac angau'n elw, 
A dyma'r teítyn a orchymynodd, 

I bregethu yn ei anglodd, . 
A Meiítr Davr1zs wych o Sardis, 
A bregethodd arno'n hwylus, 





J 


TE 








i 
a 
Î 
ï 
Ŵ 


a FFA 


Nes oedd y lle yn llawn o'r ne', 
A'r dynion yn dyrchafu 
Crift am roddi ei gw'mpeini, 
Wrth roddi tad mewn bedd i bydru, 
Xn 
Yn Llanwrtyd a Llanhafan, 
Welai byth o'i wyneb weithian, 
Crygybar a Merthyr Cynnog, 
Lle bu ugeiniau o weithiau'n gefnog; 
I Benhernwen, os af etto, 
Welai mwy mo'i wy mmeb yno, 
Mi edrycha i'r ne', mi gwela fe, 
O fewn i'r lle difglair, 
Bar'towyd gau Ielu ar ei gyfer, 
Lle bydd y plant eu gyd ar fyrder. 
XII. 
Un 6il cymmwys o flynyddau, 
A rhifo at hynny wytk o gantau, 
Pump yn rhagor attynt etto, 
Oedd oedran Criít pan aeth i huno, 
Yn bedair blwydd ar ddeg a thrugain, 
Rhowd ef i orwedd yn y ddae'ren, 
Ei enaid e', aeth i dre, 
I'r Ganaatt, le tawel, 
Yn Llanwrtyd mai gorph mewn grafel, 
Ffarwel mwyach wlad y rhyfel, 
XII. 
Meiftr Pn1cz, Pen-pont-ar-ogwd, 
Ganddo'n anwyl iawn a fagwyd, 
Cym'rwch gyfur, chwi gewch ette, 
Ar fyr o droi fyned atto, 
Paxcz Penhernwen yr un ffunud, 
Manwl chwiliwch am y bwyd; 
'Mofynwch 'nawr, fach a mawr, 
Am Grift cyn awr angeu, 
Er dîm na byddo'r olew'n eifiau, 
Gan neb o'i anwyl hoff berth'nafau. 


















6 

XIV. 
Bzrry Paxice, ei ferch trwy'r gyfraith, 
Buoch iddo yn dirion fammaeth, 
Er ei fod yn hir yn afiach, 
Ni chlyw'd mo Bz2rrv Parczg yn grwgnach, 
Mae'n íicr iawn cewch.eich gwobrwyo, 
Gan Ieíu eich Priod pan y delo 

Ar gwmmwl fry gyd â'r llu, 

Rai fy'n gorfoleddu, 
Cawn gwrdd o'r bron yn llon â'r cwymp'ni, 
A Meiítr Pnice yn un o'r rhei'ny, 


Yr oedd ganddo amryw ugeiniau, 

Yn ci ítudy lân o lyfrau, 

Aml byddai'n eu darllen, 

Nid trwy orfod ond trwy elfen, 

SAM, PR1C etto, ei ŵyr yntau, 

Cofia ddilyn yr un llwybrau; 
Gweddio'n da'r, troch ar y dda'r, 
A hyn abarich' lwyddo, 

I lanw ei le fe, Duw a'ch dygo, 

Ac o'r diwedd gael myn'd atto, 

X 





Ni fedraf ddweud faint ei ddedwyddwch, 
Na'i fraint heddyw yngwlad yr heddwch, 
Mae'n canu caniad newydd yno, 
O fawl i'r Oen fu farw drolto; 
Mae heddyw'n meddu gwir ddiddanwch, 
Gyd â duwolion mewn dedwyddwch, 

Ei enaid fry, gyd â'r llu, 

O fewn i'r tŷ tawel, 
j'Nawr oddi yma wedi 'madael, 
Arhoi ffarwel i wlad y rhyfel. 

XVII. 

Pe gwelwn Panice, er nad oes galwad, 
Mi ofynwn iddo ofyniad, 
Pa beth yw'r cyngor a gawn i ganddo, 
Oddi amgylch Crygybar a Chayo ? Mi 

























7 
Mi dybygwn ei fod yn dywedyd, 
*R un geiriau heddy” ac yn ei fywyd, 
Am ddo'd ymla'n trwy ddw'r a thân, 
A chongcro'n lân elynion, ^ 
Byw bywyd fan&aidd oll yn gyíon, 
Nes cwrdd a'n gilydd fry yn Sion. 
AV IM. 


A oes mawr lawenydd yna, 

Am y llwyddiant 'nawr fydd yma? 

A ydyw'r Tad, y Mab a'r Yípryd, 

Yn gorfoleddu draw'n y bywyd ? 

Mi dybygwn clywai'n atteb, 

Yn rhyw le draw yn nhragyŵydddideb, 
Gan ddweud y mae yn awr heb lai, 
Yn ddiau lawenydd, 

Trwy'r holl nefoedd am y cynnydd, 

Sy yn yr eglwys trwy'r holl wledydd. 

XIX. 

Ond fe rifwyd yn yr arfaeth, 

Fwy i gael y fuddugoliaeth, 

Ag íydd etto raid eu galw, 

A gofiwyd gan y Cyfion hwnnw; 

Ar fyr fe dorrir rhwydau'r diafol, 

Myn Iefu'n rhydd ei rafol bobol, 
Yn y man, hwy ddont i'r lan, 
I'r hyfryd fan hynod, 

I gael byw byth gyd â'u Priod, 

A meddu gwledd mewn hedd heb ddarfod, 

XX 


Ffarwel bellach, dad anwyla, 
'Dwy'n dyall fawr am dani yna, 
Ond 'rwyf weithiau'n gwan obeithio, 
Caf fî yn landeg yna landio, 

Ac os dof i blith y dyrfa, 

Sy'n hwylus ganu Haleluiah; 





Mi 





8 


Mi gr€da'n awr AT y llawr, 
Mae mawr fydd y canu; 
Ac y rhoir y clod ii gyd i i'r Ielu, 





Mi ddyw€edaf mwy, Amen, am hynny, 


RP GO 


ynn. 


LL. 


ie WR R ANDEWCH fy holl gyfeillion, 


Sy gennyf yn y byd ; 
Mae benny lais tu ag attoch, 
Ni's gallaf fod yn 'Rids 
'Mae'r byd:yr ydych ynddo, 
Yn gyfnewidro IaWTn,. 
Er hardded y'ch chwi'r borêu, 


* 


Chwi wiwwch y prydnhawn 


Trowch, trowch i'r amddi ffynfa,” 
Cyn yd lawr i'r pridd, 
Fel byddo chwi cadwedig, 

_ Pan ddelo'r tanllyd ddydd ; 
Goheithiol i chwi' heddyw, 
On d foru pwyv fydd by WP. 
O llefwch am ye BW Y 

Yn awr yw 'gmuwr Tei y 
& 111,” 
Ar fyrder fe ddaw angeth,” 
I daro'ch tŷ i Jawry” 
O! llefwch am WnHwynag 


I fyn'd i'r íiwrnai Mawr a a 
Fel y gelloch waeddi allan; a'r 


G >- 





— Yg wyneb angeu du,” 
“Fod marw yn hyfryd elw 


A:Chrift yn eiddoi chwis 























X 


"eo 





PRmwl 










